MARWNAD, 


YN GOFFADWRIAETH 


AM Y DIWEDDAR 


BARCHEDIG JOHN THOMAS, 
ABERTEIFI, 


GWEINIDOG TEILWNG YN NGHYFUNDEB Y 
TREFNYDDION CALFINAIDD, 


I Yr hwn a orphenodd ei yrfa ddaearol Chwefror y 3ydd, | 
â 1849, yn 89ain Oed, wedi bod yn llafurio yn G 
ffyddlon yn agwaith y weinidogaeth 

am 56ain o ffynyddau. 


GAN DAVID WILLIAMS, 
TREFIN, 


“ Oni wyddoch chwi i dywysog ac i wr mawr syrthio 
heddyw yn Israel ? ” 
| _ “Cyfraith gwirionedd oedd yn ei enau ef, ac anwiredd nì | 
| chafwyd yn ei wefusau: mewn hedd ac uniondeb y rhodiodd 
| gyd â mi, a llaweroedd a drodd efe oddiwrth anwiredd.” 


1. “Meddyliwch am eich blaenoriaid, y rhaia draethasant i 
chwi air Duw: ffydd y rhai dilynwch, gan ystyried diwedd j 
I eu hymarweddiad hwynt,” 


ABERTEIFI: 
ARGRAFFWYD GAN ISAAC THOMAS, HEOL-FAIR. 


1849. 











MARWNAD, &c: 


1 O pa fodd yn awr y gallaf 
Fi wneyd gorchwyl o'r fath hwn,— 
Sef i draethu 'rhyn fu'n achos 
Fod fy nghalon i dan bwn: 
'Rhyn a'm gwnaeth i ddŵys alaru 
Ydoedd colli enwog wr, 
A. fu'n gwylio muriau Seion, 
Ac yn sefyll ar ei thwr. 


2 Enw'r gwyliwr oedd J ohn Thomas, 
Aberteifi, dirion le, 
Ymadawodd, do, oddiyma, 
Dianc wnaeth i dey rnas ne” 
Y mae 'rniawr yn canu'n hwy TH 
I'w Dywysydd ffyddlon, cu, 
Am ei arwain trwy'r anialwch. 


I wlad Canaan ddedwydd, fry. 


3._E drafaelodd yn ddiorphwys 
Tra bu gyda ni yn byw, 

Ac ymdrechodd, er pob gelyn, 
Gadw deddfau glân ei Dduw: 

Ond ni feiddiwyf ddweyd na meddwl 
Fod yr anwyl, hynod ddyn 

Yn ddibechod,—yr oedd hwnw 
Wrth ei enaid ef yn nglŷn, 





| 
| 
| 
| 
| 
| 





<» 


4 Ond mi feiddiaf ddwcyd yn e glur, 
Fod e'n Gristion enwog iawn ; 
Dan ddylanwad pur yr Ysbryd, 
_ Gwelwyd ef yn flaenor llawn : 
O am gael yr anian santaidd 
Oedd mewn meddiant ganddo ef, 
Fel y gallom ninnau gyrhaedd 
Yn y diwedd deyrnas nef. 


5 Lle diweddaf bu'n pregethu 
Oedd yn Nghapel Pen -y-dre',— 
Yn wir danbaid y llefarai,— 
Synai pawb o fewn i'r lle ' 
Wrth fyn'd adr ef y dywedid 
Gan y rhai a'i clywsant ef, 
“* O mor wrol oedd John Thomas 
“Vn traddodi geiriau'r nef; 


o. “Mae ein gobaith y caiff aros 
“EUO gyda ni yn hir, 

o Am ei fod yn un o'r goreu 

O'n pr 'egethwyr yn y Sîr: 

“* Tirion dad, cynghorwr ffyddlon 
ATI flynyddau fu i ni,— 

“* O na allem fod yn ddynion 
“* Tebyg i'n hen Batriarch cu.” 


7 Ond 'mhen 'chydig iawn o ddyddiau, 
Yn ddirybydd daeth i'n clyw, 
Fod. ei enaid wedi hedeg 
Ffwrdd ar aden at ei ddw: 
Ac yn monwent Aberteifi 
Rho'w'd ei babell bridd i lawr; 
Yno gorwedd heb ddihiino, 


Hyd nes cano'r udgorn mawr. 


8 Fe'i hebryngwyd yno'n barchus, 
Gan drigolion gwlad a thre” ; 
Llu yn drist wrth fedwl claddu 
_ Gwr defnyddiol fel efe: 
Ond mi dd'wedaf, heb betruso, 
I ni roi ei gorff ìi lawr, 
Mewn gwir obaith cael ei weled 
Etto gyda'r Arglwydd mawr. 














4 
9 D'wedai pawb yn ol ei gladdu, 
Obry yn y ddaear ddu, 
“* O na fuasem ni môr barod 
““Ifyn'd ynaag oe't ti: 
““ Colled gawsom olli golli'th 
“* Gwmni hygar 'nawr o'n plith ; 
“* Ond mae genyt well eymdeithion 
“* Yn y wlad lle byddi byth.” 
10 Ceredigion, beth yw'r meddwl 
Dwys sydd genych chwi yn awr, 
Wrth wel'd milwyr dewr yn syrthio 
Yn eich byddin fach i lawr : 
Cwympodd, cwympodd Eben Morris 
O Dwrgwyn, y cadarn gawr! 
Wedi hyny Jenkin Davies, 
Yn eì ymyl, aeth i lawr! 
îl Ac hyd heddyw y mae'r rhyfel 
Yn parbau mewn poethder mawr, 
N es mae llawer milwr dewrwych, 
Yn y gâd yn syrthio lawr : 
A'r diweddaf oll o honynt,— 
Un na fu ei well erioed, 
Gwympwyd gan deyrn angeu creulawn,— 
'Nawr y mae o dan ei droed! 
12 Dewin doeth, a gwrol hefyd, 
Fu John Thomas yn ei oes, 
FE bregethai mewn modd eglur 
Am haeddiannau Dwyfol loes ; 
A dangosai gariad Duwdod 
At bechadur euog, trist, 
Trwy rinweddau aberth perffaith 
E1 anwyl-Fab, Iesu Grist, 


13 Ei dda amcan oedd yn oestad, 
Pan yn cwrdd â'r ddynol hîl, 
Oedd i achub eu heneidiau, 
Ac i'w troi i'r llwybr cul: 
Meddai ar y fath deimladau 
At ei gyd-bechadur gwan, 
Fel y gwnelai 'rhyn a allai 
Er ei gynal ef i'r lan. 





5 

ì4.Ni adawai unrhyw bechod 
Heb ei nodi'n hyf i ma's, 

Fe'i dangosai yn ddiofn 
Yn ei liwiau duon, câs: 

Ni wenieithai i'w wrandawyr, 
Byddent hwy yn wych neu wael, 

E ddywedai, “ Os na chredwch, 
Yn druenus rhaid eicb cael.” 


15 Fel pregethwr, yn ddiamau, 
Yr oedd ef yn drefnus iawn, 
Yr oedd ganddo ef bregethau 
A ddynodent feddwl llawn : 
FE ddangosai ei holl bethau 
Fel gwych berlau gwell nag aur, 
Fel nas gall'sai'r llygad craffa 
Ganfod sothach mewn un gair! 


16 Pan y byddai ar ei deithiau, 
Yn cyhoeddi 'fengyl gras, 
Fe'i ystyrid fel tywysog 
Oddiwrth Dduw yn d'od i ma's: 
Dysgedigion a ymdyrent 
Yn dra phrysur tua'r lle 
Byddai Thomas, Aberteifi, 
Yn pregethu geiriau'r ne' : 
17 A chaent glywed pethau ganddo 
Pan y byddai'n myn'd yn mla'n,— 
Pethau buddiol, pethau pwysig, 
Pethau da a ddalient dân : 
Nid oedd ganddo lais taranllyd, 
Ond e dd'wedai yn dra rhwydd,— 
A'i ymadrodd wrth bregethu, 
Oedd wirionedd yn eu gŵydd. 
18 Braidd y gallaf fyn'd i unman 
Nad wy'n clywed galar trist, 
Pan y sonir am farwolaeth 
Y gwas enwog hwn i Grist: 
Mae Pregethwyr a Blaenoriaid 
Yn och'neidio dan eu clwy', 
Ac yn llefain am gael deu-parth 
O'i ddoeth ysbryd iddynt hwy. 

















6 
19 Esgusodwch mod i'n crwydro 
Yma thraw wrth hyn o waith, 
Nid peth hawdd yw d'wedyd gormodd 
Am ei holl rinweddau maith: 
'Rwy'n appelio at y miloedd 
Ga'dd y fraint o'i glywed ef, 
Onid oedd yn wr rhagorol ? 
Hyny'n ddiau yw eu llef. 


20 Nid wyf fi yn awr yn cofio 
Clywed undyn, fu neu sy', 
Yn anturio dweyd am dano 
Unrhyw air ag nad oedd gu: 
Yn yr Eglwys bu'n arosol, 
Am flynyddau hynod faith, 
Clywir hwy bob pryd yn canmol 
Ei rinweddol, dduwiol daith. 


21 Yn ylle y bu'n preswylio 
Am ei oes, tra yn y byd, 

Nid oedd duwiol nac annuwiol 
Heb ei barchu ef i gyd: 

Y rhai olaf pan ei cwrddent 
Âr yr heol mewn rhyw le, 

A edrychent sut ymddygent, 
Pan yn agos atto fe, 


22 Mi ddychmygaf clywaf ofyn 
Gan ryw un wrth ddarllen hyn, 
Pa fodd ca'dd y fath ddylanwad 
Ar bob dyn; ond ydyw'n syn? 
A oedd ganddo ef hardd gerbyd” 
Idd ei garioi bob lle? 
Ac os felly, pa ryfeddod 
Gwel'd ei barch gan wlad a thro'? 


298 Anwyl gyfaill, aros, gwrandaw, 
A chei wybod gwir yn awî, 
Ni bu yn ei feddiant gerbyd 
Tra bu ymaar y llawr: 
A thebygwyf gallaf atteb 
Dy ofyniad yn ddifraw,— 
Ei dduwioldeb oedd yr achos 
O'i holl barch ef yma thraw. 





7 
24 Ol John Thomas,—gwynfydedig 
Oeddit.yma gyda ni, 
Ond mwy felly ydwyt heddyw 
Yn y nefoedd ddysclaer, fry: 
Ti ge'st yma lawer cyfaill 
I dy garu'n anwyl iawn ; 
Ond yn awr yr wyt yn nofio 
Yn y môr o gariad llawn! 


25 Os co'st fath dderchafiad yma 
Gan bawb dynion, fawr a mân, 

Pan oedd llygredd yn dy galon, 

. Ac nad oeddit hanner glân, 

Beth a gei di dderbyn yna, 

.. Llenad oes neb yn byw ond Saint; 

Pawb yìi canu, pawb-yn canmol 
Gwaed yr Oen mewn uchel fraint. 

26 Braidd na dd'wedaf it gael eistedd 

. Ar orsedd-fainc uchel iawn ; 

Man i syllu mewn rhyfeddod 

_ Ar y Prynwr mawr eì ddawn: 

Yr wyt 'nawr yn mysg angylion, 
Telynorion heirdd y nef, 

Ac yn mhlith y Seintiau gwynion,— 
Oll yn cânu “ IDDO EF.” 

27 D'wed a welaist yn ngwlad Gwynfa 
Rai o ddewrion Cymru fach ? 

A yw "rliai fu'n afiach yma, 
Yna oll yn gwbl iach ? 

D'wed a welaist rai o'r gorlan 
Ag oedd genyt ar y llawr, 

'Rhai fu dan dy gyfarwyddyd, 
Pan yn ngwlad y cystudd mawr? 

28 D'wed a welaist rai o'th frodyr 
A 'madawsant 0 dy fla'n ? 

D'wed a welaist Charles DU Bala, 
Yna'n dechfeu ar ei gân? 

Hefyd, Charles o Dref Caerfyrddin; 
A fu'n enwog ar y llawr ? 

Y mae yna, mi i feddy iaf, 
Ddigon idd ci feddwl mawr. 














8 


29 Yn mha fân y mae yr enwog 
Rowlands o Langeitho, wy's ? 
A oes ganddo yna delyn 
Sydd yn swnio trwy'r holl lys? 
E fu ef yn ffyddlon yma 
Yn ymboeni yn y gaìr; 
'Nawr mae'n gwel'd yn ddigon amlwg, 
"Rhwn fu gynt ar luniau Mair. 
30 D'wed a welaist ar uchel-fainc 
John Elias, gynt o Fôn ; 
Ebenezer Richards hefyd ? 
Âm y rhai'n yn hir bydd son : 
David Griffiths, gynt o Lantwd, 
A D. Evans, Ffos-y-ffin ; 
Rhai oedd i ni yn dra anwyl, 
Fel yr oeddit ti dy hun ? 
31 Hefyd, Christmas Evans enwog, . 
?Rhwn aaeth o'r byd i fyw; 
Daniel Evans, Cappel Drindod, 
'Nawr s'yn gwledda gyda'u Duw: 
Hoff John Evans o Llwynffortyn,— 
Williams ddawnus o'r Wern gynt, 
A John Jones, Treffynon hefyd, 
Fuant yma ar eu hynt. 
32 Mi ro'f heibio 'nawr ìi holi 
Gofyniadau o'r fath hyn,— 
Cawsant oll adnabod Iesu 
Yn gwmpeini yn y glŷn: 
Y maent heddyw yna'n fintai, 
A myrddiynau gyda hwy, 
Yn moliannu uwch angylion 
Am rinweddau marwol glwy'. A 





Isaac Thomas, Argraffydd, Heol-Fair, Aberteifi, 





